bv 
Llafuria paid â bod yn gyfoethog: 
paid â'th ddoethineb dy hun. 

A osodi dy lygaid ar yr hyn nid yw? 
canys y mae cyfoeth yn sicr yn 
gwneyd adenydd iddynt eu hunain ; 
ehedant ymaith fel eryr tua'r nef. 


Diarhebion 23:4-5 


Ac efe a ddywedodd wrthynt, Gwyliwch, a gwyliwch rhag 
trachwant: canys nid yw bywyd dyn yn cynnwys 
helaethrwydd y pethau sydd ganddo. Ac efe a lefarodd 
ddameg wrthynt, gan ddywedyd, Tir rhyw gyfoethog 

a ddygodd allan yn helaeth: Ac efe a feddyliodd ynddo 
ei hun, gan ddywedyd, Beth a wnaf, gan nad oes gennyf 
le i roddi fy ffrwythau? Ac efe a ddywedodd, Hyn a wnaf: 
tynnaf fy ysguboriau i lawr, ac adeiladaf fwy; ac yno y 
rhoddaf fy holl ffrwythau a'm heiddo. A dywedaf wrth fy 
enaid, Enaid, y mae gennyt nwyddau lawer er ys llawer 
o flynyddoedd; cymer esmwythdra, bwyta, yf, a bydd 
lawen. Ond Duw a ddywedodd wrtho, Ynfyd, y nos hon 

y gofynir dy enaid gennyt: yna pwy fydd y pethau hynny 
a ddarparaist? Felly hefyd yr hwn sydd yn gosod trysor 
iddo ei hun, ac nid yw yn gyfoethog i Dduw. Luc 12:15-21 


...P>lant, mor anodd yw hi i'r rhai sy'n ymddiried mewn 
cyfoeth fynd i mewn i deyrnas Dduw! MARC 10:24 


Canys pa les i ddyn, os efe a ennill yr holl fyd, a cholli ei 
enaid ei hun? Neu beth a rydd dyn yn gyfnewid am ei 
enaid? MARC 8:36-37 


Y neb a garo arian, ni ddigonir ag arian; na'r hwn a garo 
helaethrwydd â chynnydd: hyn hefyd sydd wagedd. 
PREGETHWYR 5:10 


Gosod dy serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau ar y 
ddaear. Colosiaid 3:2 


Ond y mae duwioldeb gyda boddlonrwydd yn fantais fawr. 
Canys ni ddygasom ni ddim i'r byd hwn, ac y mae yn 

sicr na allwn ni ddwyn dim allan. A chael bwyd a dillad 
byddwn yn fodlon ar hynny. 1 Timotheus 6:6-8 


Nac ymddiried mewn gorthrymder, ac na ddaw ofer 
mewn lladrad: os cynydd cyfoeth, na osod dy galon 
arnynt. Salm 62:10 


Na fydded i'r un sy'n dwyn ddwyn mwyach: ond yn 
hytrach bydded iddo lafurio, gan weithio â'i ddwylo 

y peth sydd dda, fel y byddo ganddo i'w roi i'r un sydd 
angen. Effesiaid 4:28 


Gwerthwch yr hyn sydd gennych, a rhoddwch elusen; 
darparwch i chwi eich hunain sachau nad ydynt yn 
heneiddio, yn drysor yn y nefoedd nad yw'n methu, 

lle nad oes lleidr yn nesâu, ac na llygru gwyfyn. Canys lle 
mae dy drysor, yno y bydd dy galon hefyd. Luc 12:33-34 


Ond pan wnelych elusen, na wyr dy law aswy beth y mae 
dy law ddehau yn ei wneuthur: Fel y byddo dy elusen yn 
y dirgel: a'th Dad yr hwn sydd yn gweled yn y dirgel, 

a dâl i ti yn agored. MATH 6:3-4 


Gwyn ei fyd yr hwn a ystyria y tlawd: yr Arglwydd a'i 
gwared ef yn amser trallod. Salm 41:1 


Amddiffyn y tlawd a'r amddifaid: gwna gyfiawnder â'r 
cystuddiedig a'r anghenus. Salm 82:3 


Y neb a ymddiriedo yn ei gyfoeth, a syrth; ond y cyfiawn 
a flodeuant fel cangen. Diarhebion 11:28 


Y mae'r un sy'n ei wneud ei hun yn gyfoethog, ac nid oes 
ganddo ddim: y mae'r un sy'n ei wneud ei hun yn dlawd, 
ac y mae ganddo gyfoeth mawr. Diarhebion 13:7 


Yr hwn a ddirmygo ei gymydog, sydd yn pechu: ond yr 
hwn a drugarhao wrth y tlawd, dedwydd yw. 
Diarhebion 14:21 


Yr hwn a dosturia wrth y tlawd, sydd yn rhoi benthyg i'r 
Arglwydd; a'r hyn a roddes efe a dalo iddo drachefn. 
Diarhebion 19:17 


Y mae enw da yn hytrach i'w ddewis na chyfoeth mawr, 
a ffafr gariadus yn hytrach nag arian ac aur. 
Diarhebion 22:1 


Yr hwn sydd ganddo lygad hael, a fendithir; canys y mae 
efe yn rhoddi o'i fara i'r tlodion. Diarhebion 22:9 


Yr hwn a roddo i'r tlawd, ni bydd eisiau: ond y neb a 
guddio ei lygaid, a gaiff felldith lawer. Diarhebion 28:27 


